Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVII Blg. 19 
Oktubre 7, 2006 
www. philippinerevolution.net 


Kaliwa't kanang pagpapakana 


ng rehimeng Arroyo 


"Plan A" at "Plan B" upang maisagawa ang "Cha- 

cha" (charter change o pagbabago ng reaksyu- 
naryong konstitusyon) bago ang nakatakdang halalan 
ng 2007. Habang iginigiit ng mga alipures ni Arroyo 
sa Korte Suprema ang ligalidad ng “people's initiative” 
na paraan ng Cha-cha, todo larga naman ang mga 
maniobra sa Kongreso na itransporma ang sar- 
ili sa isang “Constitutional Assembly” 
(Con-Ass) o asembliyang may kapang- 
yarihang baguhin ang konstitusyon. 
Subalit alinman sa dalawa ay kumaka- 
harap sa malalaking pampulitika at ligal 
na balakid at magtatagumpay lamang sa 
pamamagitan ng pagbuldoser sa lahat ng 
humahadlang sa mga ito. 

Nitong Setyembre 
26, namilipit si So- 
licitor General 
Eduardo Nachu- 
ra, ang ULAP 
(Union of Lo- 
cal Authori- 
ties of the 
Philippines) at 
Sigaw ng Bayan sa pag- 
papaliwanag sa Korte 
Suprema ng mga batayan ng 
kanilang petisyong baguhin ang konsti- 
tusyon (tingnan ang kaugnay na artikulo) sa 
pamamagitan ng “people's initiative” o pan- 
gangalap ng pirma ng 3% ng mga botante sa bawat 


irera itinutulak ngayon ng Malakanyang ang 


Pagpupugay sa 
pinaslang na obispo 


Mga tampok 


sa isyung ito... PAHINA 4 


FSQ: Kumperensya sa 
rebolusyong agraryo 
PAHINA 8 


distrito. Kahit pa tambak ang mga huwes na itinalaga 
ni Arroyo, mahihirapan ang Korte Suprema na 
tahasang katigan ang petisyong ito na hindi nag- 
uudyok ng matinding reaksyon ng mamamayan. 

Kaya naman pinapaspasan ng pangkating Arroyo 
ang “Plan B” na muling itinutulak ng mga alipures ni- 
to sa Kongreso ang (Con-Ass. Determinado silang 

isalaksak ang Con-Ass kahit pa hindi nila 
makuha ang pagsang-ayon at paglahok 
ng Senado, tulad ng itinatakda ng 
reaksyunaryong batas. Nangunguna 
ito ngayon sa adyenda ng Kongre- 
so at inaasahang tatapusin sa loob 
ng isa o dalawang buwan. Kung 
mga alipures ni Arroyo ang tata- 
nungin, wala nang magaganap na 
eleksyon para sa pambansa at 
mga lokal na pamahalaan sa 2007 
at maging sa 2010. Ang mga 
myembro ng Kongreso, mga pi- 
nunong lokal, at syempre, si 
Arroyo, ay mananatili sa 
kanilang pwesto sa susun- 
od na limang taon o 
mahigit pa. 

Walang sinasayang na 
panahon si Arroyo sa 
kanyang mga maniobra 
upang pangunahan at 
sansalain ang kilusang 
protesta ng nagngan- 
galit na sambayanan. 


Aa SOS SS 


aa NE NS 
sr 
poong 


Kudeta sa Thailand 
PAHINA 10 


Walang pangingimi ang kanyang 
pangkatin sa panunuhol sa sinu- 
mang upisyal sa alinmang sangay 
ng gubyerno para mahawan ang 
daan para sa kanyang walang ta- 
nging na pananatili sa poder. Ang 
hindi madadaan sa suhol ay idi- 
nadaan sa pasistang paninindak 
at karahasan--kinakasuhan, iki- 
nukulong, dinudukot at pina- 
paslang. 

Subalit sa pagtutulak ng Cha- 
cha, lalo lamang ding pinalalala 
ni Arroyo ang krisis sa paghahari 
ng kanyang rehimen. Inuudyok 
niya ang mga senador na pag- 
ibayuhin ang kanilang paninindi- 
gan laban sa Cha-cha at Con-Ass. 
Inuudyok niya ang mamamayan 
na magluwal ng higit na malawak 
at matinding mga protesta upang 
hadlangan ang kanyang maitim 
na balak na manatili sa poder. 
Sinisindihan niya ang mitsa ng 
ibayong rebolusyonaryong pagla- 
ban sa rehimen. 

Madiskaril man ang “Plan A” 
at “Plan B”, determinadong ituloy 
pa rin ng rehimeng Arroyo ang 
Cha-cha sa susunod na taon. 
Upang magawa ito, ikinakasa na 
ni Arroyo at kanyang mga alipures 
ang mga plano upang tiyakin ang 


EB AYAN 


Taon XXXVIII Blg. 19 Oktubre 7, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


panalo ng kanilang mga kandida- 
to sa eleksyon sa Mayo 2007, kat- 
ulad ng ginawa nila noong 2004. 
Bukod sa pagtitiyak na “maipa- 
panalo” ang mayorya ng mga lokal 
na upisyal at mga kongresista, 
sinisipat din nila na maiupo ang 
kanilang mga kandidato sa may- 
orya ng mga pusisyon sa Senado 
upang tiyakin na makokontrol at 
magagamit ito para sa planong 
Cha-cha at sa iba't iba pang mga 
pakana ng rehimen. 
Nakapananatili na lamang si 
Arroyo dahil sa suporta ng 
kanyang among imperyalistang 
US, mga bayarang alipures na 
kongresista, pinunong lokal at 
pasistang heneral. Sa pagtutulak 
nito ng Cha-cha, muli na namang 
ipinakikita ni Gloria Arroyo kung 
bakit kailangang kumilos ang ma- 
mamayang Pilipino upang 
wakasan ang kanyang papet, bu- 
lok at pasistang rehimen. Sa 
pagtutulak niya ng Cha-cha, la- 
long nagkakaisa ang mamamayan 
at tumitibay ang kanilang deter- 
minasyon na wakasan ang pagha- 
hari ni Arroyo tulad ng ginawa 
noong 1986 sa diktadurang Mar- 
cos at noong 2001 sa rehimeng 
Estrada. ABI 


Nilalaman 


Editoryal 


Kaliwa't kanang pakana ni Arroyo 

Bulok na mga plano 

Paghahanda sa pandaraya 
Kurakot ni Arroyo, pasanin ng mamamayan 
Milyun-milyong suhol 


Pananalanta ng pasistang estado 
Pagpupugay kay Obispo Ramento 
Internasyunal na Araw ng Protesta 


Koresponsal 
FSQ: Kumperensya sa rebolusyong agraryo 9 


Sa ibayong dagat 
Kudeta sa Thailand 10 


Balita 11 


Labanan ang 
pakanang Cha-cha 


Ang sumusunod ay mga sipi mula sa 
pahayag ng KTKS kaugnay sa laban 
ng Partido at mamamayan sa paka- 
nang charter change. 


To ng Partido na ubos-ka- 
yang labanan at biguin ang pa- 
kanang Cha-cha ng papet at pasis- 
tang rehimeng Arroyo, kasabay ng 
ibayo pang pagpapaigting ng paki- 
kibakang armado at di-armado, ili- 
gal at ligal, lihim at hayag para tu- 
luy-tuloy na ihiwalay at pahinain 
hanggang mapabagsak ang kina- 
mumuhiang naghaharing rehimen. 
Mahigpit na mga tungkulin kaug- 
nay nito ang mga sumusunod: 

1. Puspusang ilantad ang anti- 
demokratiko, anti-nasyunal at anti- 
masang Cha-cha, kasabay ng pus- 
pusang paglalantad at paghihiwa- 
lay sa papet at pasistang rehimeng 
utak at promotor nito. 

2. Iugnay ang pakikibakang an- 
ti-Cha-cha sa lahatang panig na 
pagsusulong at pagpapatindi ng 
pakikibakang antipasista, antipyu- 
dal at anti-imperyalista. 

3. Mapangahas na palawakin 
ang nagkakaisang prenteng antipa- 
sista, anti-imperyalista at antipyu- 
dal. 

4. Mapangahas na lalong pala- 
wakin at paigtingin ang pakikidig- 
mang gerilya. Ubos-kayang laba- 
nan at biguin ang todong gera ng 
papet at pasistang rehimen at amo 
nitong imperyalismong US. 

Ang labanan sa Cha-cha at ka- 
buuang sitwasyon ay nagbibigay 
ng napakainam na pagkakataon pa- 
ra ibayong palawakin at palakasin 
ang mga rebolusyonaryong pwersa 
at isulong nang lahatang-panig 
ang rebolusyon. Dapat mapangahas 
na sunggaban ang pambihirang 
pagkakataong ito at pamunuan sa 
paglaban ang malawak na masa ng 
sambayanan. JAB 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


Bulok na mga plano ng Malakanyang 


pang nakahilerang pilit, marurumi at madudugong pakana ang re- 
himeng Arroyo para makapangunyapit sa poder sa harap ng 
malalaking usaping ligal at pulitikal na humahadlang dito. Di nagpapa- 
pigil ang pangkating Arroyo na gawin ang lahat ng magagawa, gaaano 
man kadumi, kabaluktot at karahas para sagasaan 


Brr sa tinatawag nila mismong "Plan A" at "Plan B," marami 


ang hadlang dito at makuha ang gusto nila. 


Sa pagdinig noong Setyembre 
26 ng Korte Suprema sa petisyon 
na inihain nina Solicitor General 
Eduardo Nachura, ULAP at 
Sigaw ng Bayan para sa "peo- 
ple's initiative", o Plan A, tu- 
mambad ang ginagawang 
panloloko sa mamamayan at 
pagpipilipit sa mga umiiral na 
batas. Doo'y inamin nilang di 
nila kilala at di naberipika 
ang mga pumirma sa nakalap 
nila umanong 6.3 milyong lagda. 
Iniharap ng mga tumututol ang 
mga ulat at patunay na nagkaroon 
ng malawakang pandaraya sa pa- 
ngangalap ng mga pirma kung 
saan pati mga patay at mga tutol 
ay “nakapirma.” 

Nalantad rin doon na bigo ang 
“Sigaw ng Bayan” na matipon ang 
pirma ng 3% ng mga botante sa 
tatlong distrito sa Davao City, isa 
sa General Santos City at isa pa sa 
Makati City. Kinwestyon din na 
wala naman sa mga pinirmahang 
papel ang mga panukalang pag- 
babago sa konstitusyon at na Ing- 
les ang lahat ng mga pinirmahang 
papel, samantalang hindi naman 
ito ang lenggwahe ng nakarara- 
ming mamamayan. 

Alinsunod sa petisyon, malala- 
ki ang nakasalang na mga pag- 
babago ng konstitusyon, kabilang 
na ang pagbabago ng porma ng 
gubyerno mula presidensyal tu- 
ngong parlamentaryo, taliwas sa 
umiiral na batas na maliliit na 
amyenda lamang sa konstitusyon 
ang maaaring idaan sa “people's 
initiative.” 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


Maaalalang ibinasura ng Korte 
Suprema noong 1997 ang planong 
“people's initiative” ng grupong 
Pirma dahil walang partikular na 


batas para rito. Kinwestyon sa 
pagdinig kung bakit hindi kumilos 
ang Sigaw ng Bayan para makapag- 
pasa ng batas para rito sa Kongre- 
so. Kaya naman kinwestyon din 
kung bakit pinepetisyong muli ang 
Korte Suprema na baguhin ang dati 
nitong desisyon gayong walang 
nagbago sa sitwasyon mula 1997. 
Ilan lamang ang mga ito sa 
mga usaping binanggit sa Korte 
Suprema na hindi masagot-sagot 
nang matino nina Nachura. 
Samantala, para maitulak na 
ang “Con-Ass” o Plan B, planong 
isalang ang Resolusyon 1235 na 
nananawagan ng pagsasanib ng 
Kongreso at Senado sa isang kapu- 
lungan at ng sabayan nilang pag- 
boto para sa pagbubuo ng asem- 
bliya. Ang resolusyong ito ay nag- 
rerebisa at humahalili sa resolu- 
syong 1230 na nagbibigay pa ng 
kaunting puwang para sa hiwalay 


na pagboto ng Senado sa “Con- 
Ass.” Sa Resolusyon 1235, 194 
boto lamang ng mga kongresista 
ang kailangan upang mabalewala 
ang anumang pagtutol ng Senado. 
Oras na maipasa na ang 
alinman sa mga resolusyong 
ito o kumbinasyon ng mga ito, 
papaspasan na ng mga 
alipures ni Arroyo ang mga 
pagbabagong gusto nilang 
gawin sa konstitusyon, kaa- 
gad itong isasalang sa 
isang reperendum sa dara- 
ting na Enero 2007 at ita- 
transporma ang Kongreso 
sa isang “interim na par- 
lamento.” Kung masusun- 
od ang planong ito, 
idaraos ang unang eleksyon 
para sa regular na parlamento sa 
pagitan ng Mayo at Nobyembre 
2007. Samantala, mananatili sa 
poder ang lahat ng upisyal ng lokal 
na gubyerno. Ito na ang kanilang 
gantimpala sa masugid nilang pag- 
papakatuta sa Malakanyang. 
Samantala, sakaling magiba na 
naman ang planong ito ay niluluto 
na rin ng rehimen ang pagtutuloy 
ng eleksyon sa Mayo 2007. Kabi- 
lang sa mga inihahanda ngayon 
kaugnay nito ang paglalaan ng bil- 
yun-bilyon pisong pork barrel ni Ar- 
royo sa badyet ng gubyerno para 
magsilbing panuhol sa eleksyon, at 
ang Executive Order 558 na magpa- 
pasakamay sa bilyun-bilyong 
pisong pondo sa mga alipures 
niyang kongresista at pinunong 
lokal na ipamumudmod umano bi- 
lang “maliitang pautang” (micro-fi- 
nance) sa pamamagitan ng iba't 
ibang ahensya ng gubyerno at mga 
lokal na pamahalaan. Nagmamanio- 
bra rin si Arroyo na ituloy ang au- 
tomation ng eleksyon at ipwesto 
ang mga depektibong makinang 
pambilang ng boto sa ilalim ng 
kanyang kontrol. JAB] 


3 


Anomalya sa COMELEC, pinagtakpan 


alawakang kundenasyon ang sumalubong sa desisyon ng Office of the 
Ombudsman nitong Oktubre 2 na nag-abswelto sa mga upisyal ng CO- 
MELEC at mga kasapakat nila sa kaso ng korapsyon. Ito ay kaugnay ng ma- 
anomalyang pagbili ng mga depektibong automated coun- 
ting machines (ACM) o mga makinang pambilang ng boto 


noong 2003. Iniutos ito ni Arroyo sa layuning al- 
isin ang mga ligal na balakid upang magamit 
niya ang mga makina para makapandaya siya sa 
inaasam-asam niyang plebisito, o 

kung matutuloy, sa eleksyon sa dara- saba a 


ting na Mayo 2007. 
Isang araw bago isa- 


“a 


publiko ang desisyon, lumipad N 


patungong Switzerland si Ombuds- 


man Merceditas Gutierrez upang %7 


takasan ang kaliwa't kanang 
batikos sa kanya. Si D- 


Gutierrez ay isa sa 
malalapit na kaibigan 
ni Gloria Arroyo, dat- 
ing espesyal na konsul- 
tant ng pangulo, kak- 

lase ni Mike Arroyo at 

kilalang opereytor ng rehimen. 

Idinadahilan ng Ombudsman na 
wala itong nakitang anomalya sa 
pagkakabili ng COMELEC sa natu- 
rang mga makina. Anito, hindi na- 
man daw depektibo ang mga ACM 
ng Mega Pacific. 

Ang pag-abwesto ng Ombuds- 
man ay kabaligtaran ng tahasang 
rekomendasyon ng sarili nitong 
Field Investigation Office (FIO) no- 
ong Setyembre 4 na sampahan ng 
mga kasong kriminal, administrati- 
bo at sibil ang lahat ng upisyal ng 
COMELEC, isang upisyal ng De- 
partment of Science and Techno- 
logy at anim na upisyal ng Mega 
Pacific sa kanilang pagkakasangkot 
sa naturang anomalya. Kinumpirma 
ng FIO ang maanomalyang proseso 
na dinaanan ng pagkakagawad ng 
kontrata sa Mega Pacific at ang 
mga disbentahe nito sa panig ng 
gubyerno. Ayon sa FIO, malinaw 
ang kutsabahan ng mga upisyal ng 
COMELEC upang paboran ang Mega 
Pacific. Natuklasan din ng FIO ang 


4 


Ai 


malapit na relasyon ni COMELEC 
Chairman Benjamin Abalos sa mag- 
asawang Tansipek, mga susing upi- 
syal ng Mega Pacific. 

Kabaligtaran din ito ng nauna 
nang desisyon ng Ombudsman no- 
ong Hunyo 2006 na kasuhan ang 
mga upisyal ng COMELEC at walong 
upisyal ng Mega Pacific. Inireko- 
menda noon ng Ombudsman na 
maghapag ng kasong impeachment 
laban kay COMELEC Commissioner 
Resurreccion Borra na noo'y huma- 
hawak sa naturang kontrata. 

Dagdag dito, ang desisyon na 
ito ng Ombudsman ay taliwas sa 
nauna nang desisyon ng Korte Sup- 
rema na nagbawal sa paggamit sa 
mga ACM at nagpawalambisa sa 
kontrata noong 2004 sa pagitan ng 
COMELEC at Mega Pacific Consort- 
ium, kung saan mahigit 1,991 ACM 
ang isinuplay ng Mega Pacific para 
gamitin sa eleksyong 2004. Sinabi 
ng Korte Suprema na ang pagkaka- 


buo ng kontrata ay sumagasa sa 
mga alintutunin ng public bidding. 
Nakuha ng Mega Pacific Consortium 
ang kontratang ito kahit pa hindi 
ito lumahok sa bidding. Isang kum- 
panyang hawak ng Mega Pacific 
(ang “Mega Pacific eSolutions”) ang 
lumahok sa bidding ngunit hin- 
di naman nakapasa. Bukod pa 
rito, mas mahal nang P62 mil- 
yon ang mga makina ng Mega 
Pacific kumpara sa ibang kum- 

panyang lumahok sa bidding. 

Umabot sa P1.3 bilyon ang 
kontrata sa Mega-Pacific. Ni- 


NANAN tong Oktubre 4, naglabas ng 


HAN pinal na desisyon ang Kor- 
KS te Suprema na 
N nagpawalam- 
bisa sa kon- 
trata sa pagitan 
ng COMELEC at Mega Pa- 

cific. 


Maraming sektor ang tumututol 
sa paggamit ng naturang mga ma- 
kina hindi lamang dahil sa anomal- 
ya sa pagbili nito, kundi dahil sa 
depektibo ang mga ito at madaling 
manipulahin. Inaasahang gagami- 
tin iyon ni Arroyo upang matiyak 
ang panalo nila sa darating na ha- 
lalan. Tinukoy din ng Korte 
Supreme na sa walo lamang sa 
labinlimang verification test na gi- 
nawa ng DOST ang ipinasa ng mga 
makina ng Mega Pacific. 

Kaakibat ng desisyon ng Korte 
Suprema, iniutos nito sa Office of 
the Ombudsman ang pagsasagawa 
ng imbestigasyon upang tukuyin 
ang mga tuwirang sangkot sa ano- 
malya at pagsasampa ng angkop 
na mga kaso laban sa kanila. Ngu- 
nit matapos ang dalawang taong 
imbestigasyon, sinasabi ngayon ng 
Ombudsman na walang anomalya 
sa kontratang pinasok ng COMELEC 
at inabswelto nito ang mga upisyal 
ng COMELEC at Mega Pacific sa ka- 
song korapsyon. JAB 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


Anomalya sa Piatco at NAIA 3 


Kurakot ni Arroyo, 
pasanin ng mamamayan 


itong Setyembre 12, nagbayad ng P3 bilyon ang gubyerno ni Glo- 
Ne Arroyo sa kumpanyang Philippine International Air Terminals 


Co. Inc. (Piatco), isang kumpanyang Pilipino-German na kinon- 
trata ng gubyerno para itayo ang Ninoy Aquino International Air- z% 
port Terminal 3 (NAIA 3). Ito umano ay paunang bayad pa & 
lamang para sang-ayunan na ng Piatco na kontrolin at iope- M 
reyt ng gubyerno ang NAIA 3. Isinagawa ang pagbabayad sa W 


kabila ng pagpapawalambisa na ng Korte Suprema sa kontra- ff 
ta ng Piatco noon pang Mayo 2003. 


Ayon sa kontrata, dapat bukas 
na ito noong huling bahagi pa ng 
2002. Nasimulan ito noon pang pa- 
nahon ng rehimeng Ramos sa inis- 
yatiba ng Asia's Emerging Dragons 
Co. (AEDC), isang grupo ng malala- 
king Filipino-Chinese na kumprador 
kapitalista sa pamumuno ni Lucio 
Tan. Subalit dahil sa patung-pa- 
tong na mga kontrobersya at ano- 
malya sa ilalim ng tatlong magka- 
kasunod na rehimen, hanggang 
ngayon ay bakanteng mga gusali at 
tarmac (lapagan ng mga eroplano) 
lamang ang NAIA 3. Sa panahon ng 
rehimeng Estrada, sikretong naki- 
pagkutsabahan ang gubyerno sa 
Fraport AG, isang kumpanyang Ger- 
man, para masulot nito ang kontra- 
ta sa AEDC, gamit ang kumpanyang 
Piatco sa pamumuno ng Filipino- 
Chinese na dummy (prente) na si 
Cheng Yong. 

Pagkaupung-pagkaupo pa la- 
mang ni Gloria Arroyo sa pwesto, 
kaagad at sistematikong hinuthutan 
na nito ang Piatco. (Tingnan ang 
kaugnay na artikulo.) Nang mabu- 
nyag sa publiko ang pambabraso ni- 
ya at ng kanyang asawang si Miguel 
“Mike” Arroyo sa Piatco, kunwang 
pinaimbestigahan niya ito at mina- 
niobra ang pagpapawalambisa ng 
Korte Suprema sa kontrata nito 
upang mapasakamay na umano ng 
gubyerno ang mga pasilidad ng NA- 
IA 3. Ang totoo'y paraan lamang ito 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


para magkaroon ng dahi- ? 
lang makipagnegosasyon 
ang Piatco kina Arroyo. Sa- 
mantala, hindi naman . 
pinaandar 
gubyerno 
ang NAIA- 
3. Napabayaan 
at nangasira pa || 
ang mga Pa b4 
lidad nito sa KAANAA 
kamay ng re- Ay A 
himen. h 

Kabi- 57 > 
lang sa mga 
anomalyang ginawang basehan sa 
pagpapalawambisa ng Korte Supre- 
ma sa kontrata ang kawalang kapa- 
sidad sa pinansya ni Cheng Yong; 
ang maraming kaso ng katiwalian 
at korapsyon sa mga probisyon at 
implementasyon nito; ang pagpa- 
palobo sa gastos sa konstruksyon 
ng paliparan; at ang hindi natupad 
ng Piatco sa mga probisyon ng 
kontrata. Nabunyag din na taliwas 
sa nakasaad sa papeles ng Piatco, 
lumalabas na hindi 35% kundi 65% 
ang tunay na kabuuang sapi ng Fra- 
port AG sa loob ng Piatco. Labag 
ito sa konstitusyon kung saan 
nakasaad na hanggang 40% la- 
mang ang dapat ang pag-aari ng 
mga dayuhan sa mga estratehiko at 
pangyutilidad na kumpanya. 

Noong Pebrero 2003, nagsampa 
ng kaso sa International Chamber of 


Commerce Arbitration Tribunal (ICC- 
AT) laban sa gubyerno ang Piatco. 
Ang ICC-AT ay pandaigdigang kor- 
teng may kapangyarihang ayusin 
ang mga alitan sa pagitan ng mga 
gubyerno at pribadong mamumuhu- 
nang kumikilala rito. Ayon sa rekla- 
mo ng Piatco, nananatiling pag-aari 
nito ang NAIA 3 at kung gusto ng 
gubyerno na paganahin ito, 
. kailangang bayaran muna 
ito ng karampatang hala- 
Ais ga. Nagsampa rin ng 
XQ isa pang reklamo ang 
si Fraport AG laban sa 
a gubyer- 
FS nong 
Arroyo sa 
A Interna- 
Kg tional 
P Court for 
the Settlement 
of Investment Dis- 
putes (ICSID), isang 
pandaigdigang korteng 
pinopondohan ng 
\ World Bank para sa 
vn  pagreresolba ng 
mga reklamo ng 
mga dayuhang namumuhunan sa 
ibang bansa. Sa bahagi ng Fraport 
lamang, humihingi ito ng danyos 
na 5465 milyon (P23.25 bilyon) sa 
gubyernong Arroyo. 

Ang lahat ng mga maniobra ng 
Piatco ay kabaligtaran ng nauna 
nang desisyon ng Korte Suprema na 
nagpawalambisa sa kontrata nito 
sa gubyerno. Malinaw sa batas ng 
bansa na ang gubyerno pa rin ang 
tunay na may-ari ng lupang tiniti- 
rikan at mga pasilidad ng NAIA 3, 
at kontratista lamang sa pagtatayo 
at pag-oopereyt nito ang Piatco. 
Pero hindi iginiit ng rehimeng Ar- 
royo ang pag-aari nito sa NAIA 3. 
Nagpakana pa ito ng kumplikado--- 
at palsong--estratehiya. Naghapag 
ito ng kaso sa Korte Suprema para 
sa expropriation o pagkumpiska ng 
NAIA 3 kapalit ang halagang ma- 
pagkakasunduan nila ng Piatco. 
Marami ang nagtaka sa hakbang na 


5 


ito ng rehimen. Sa likod nito, layu- 
nin lamang ni Arroyo sa paghiling 
ng expropriation na obligahin ng 
korte ang gubyerno na bayaran ang 
NAIA 3 ng halagang itatakda ng Pi- 
atco. Ito'y para makapagkamal ng 
malaking kurakot si Gloria Arroyo 
sa mangyayaring bayaran. 

Samantala, nanaig ang Piatco 
sa ICC-AT kahit pinawalambisa na 
ng Korte Suprema ang kontrata ni- 
to. Ayon sa ICC-AT, ang Piatco ang 
siyang nagmamay-ari sa mga pasi- 
lidad ng NAIA 3. Alinsunod rito ay 
pinaaalis ang gubyerno sa NAIA 3 
at pinababalik ito sa Piatco. Maaa- 
ri lamang daw ipaubaya ng Piatco 
ang NAIA 3 kung magbabayad ang 
gubyerno sa kumpanya. 

Kinilala ng ICC-AT ang desisyon 
ng Korte Suprema noong Disyembre 
19, 2005 kung saan pinagtibay ang 
desisyon noong Disyembre 21, 2004 
ng Pasay City Regional Trial Court 
(RTC) na maaari lamang mapasaka- 
may ng gubyerno ang NAIA 3 kung 
babayaran nito ang Piatco ng hala- 
gang P3 bilyon. Inatasan noon ng 
Korte Suprema ang Pasay City RTC 
na itakda kung magkano ang karag- 
dagan pang halagang dapat ibayad 
ng gubyerno sa Piatco bukod pa sa 
P3 bilyon. Minimum na P28.25 bi- 
lyon (5565 milyon) hanggang P45 
bilyon (5900 milyon) ang 
kabayarang hinihingi ng 
Piatco. 

Sa sobrang kasibaan 
kapwa ng Piatco at ni 
Arroyo, doble o higit pa 
ang ibabayad ngayon sa 
Piatco mula sa kabang- 
yaman ng bayan. Imbes 
sana na bayaran lamang 
ang Piatco sa aktwal 
na nagastos nito sa 
konstruksyon, papa- 
sanin ngayon ng 
mamamayang Pilipi- 
no ang bigat ng ka- fn 
buuang halagang- 
iginigiit ng Piatco sa 
gubyerno, kung saan tiyak na may 


6 


Milyun-milyong suhol 

M Hunyo hanggang Disyembre 2001, tumanggap si Gloria Arro- 
yo ng $2.1 milyon (P105 milyon sa palitang P50-51) bilang su- 

hol mula sa Piatco. Hindi nakumpleto ang pagtanggap sa kabuuang 

suhol na P220 milyon (o $4.4 milyon) nang mabunyag na ang pang- 

huhuthot ng mag-asawang Arroyo noong 2002. 

Dahil hindi nabuo ang usapang $4.4 milyon, kunwang ipinarepa- 
so ni Arroyo ang kontrata ng gubyerno at Piatco sa tauhan niyang si 
Gloria Tan-Climaco, presidential adviser on strategic projects. Idinahi- 
lan ni Climaco na ang Piatco ay prente lamang ng Fraport AG para ma- 
pawalambisa ang kontrata nito at masimulan ang masalimuot na is- 
kema ni Arroyo para makatiba pa rin siya sa proyektong NAIA 3. 

Kasama sa pakana ang pagpapalobo ng Piatco sa gastos sa 
konstruksyon ng NAIA 3 kasabwat si Climaco, Executive Sec. Alberto 
Romulo at Pantaleon Alvarez, dating kalihim ng Department of 
Transportation and Communication. Kinailangan ang pagpapalobo sa 
gastos upang lumaki rin ang ibabayad ng gubyerno sa Piatco kapalit 
ng paghawak sa NAIA 3 at mapalaki ang halagang kakaltasin dito bi- 
lang kikbak ng mga Arroyo. 

Samantala, noong Setyembre 2003 ay inireklamo naman ng Fra- 
port na humingi ng hanggang $70 milyon ang personal na abugado 
ni Gloria Arroyo na si Atty. F. Arthur Villaraza at mismong ang asawa 
nitong si Mike Arroyo upang mapatalsik sa proyektong NAIA 3 ang 
grupo ni Cheng Yong at maipalit dito ang grupo ni Lucio Tan na mas 


pinapaboran ng Fraport. 


hati si Arroyo. 

Ang halaga ng kontrata sa pagi- 
tan ng gubyerno at Piatco para sa 
pagtatayo ng NAIA 3 ay $323 mi- 
lyon, pero mas maba- 
ba pa rito ang aktwal 
na nagastos dahil may 
mga bahaging di tinu- 
pad ang Piatco (tulad 
ng konstruksyon ng 
~ tunnel na magdu- 
4 rugtong sana ng 
A NAIA 2 at NAIA 

y 3). Katunayan, 
umabot lamang 
sa $175 mi- 
lyon (P8.75 
" bilyon) ang 
nagastos ng Pi- 
atco sa konstruksyon ng NA- 
IA 3. Kung itutuloy nga ng 
gubyerno ang operasyon 

ng NAIA 3, kailangan pa 
nitong gumastos ng 
karagdagang $150 milyon para ma- 


ABI 


kumpleto ang mga kulang na pasili- 
dad at mapaandar na ito. 

Imbes na parusahan ang mga 
kumpanyang nandaraya sa pamaha- 
laan, binigyan pa ito ng pagkaka- 
taon ng gubyerno na kumita ng 
mas malaki kaysa sa nasa kontrata. 
Balewala kay Arroyo kung kaliwa't 
kanan man ang batikos na lugi ang 
pamahalaan sa bayaran. Ang maha- 
laga para sa kanya ay ang pagkamal 
niya ng pinakamalaking halaga sa 
kontrata ng gubyerno sa Piatco. 

Hindi pa nagkakasya si Arroyo 
sa mga napiga na nito sa NAIA 3. 
Bago pa man ang pagbubukas ng 
paliparan ay nagpapahayag na ang 
Malakanyang na plano nitong isapri- 
bado ang NAIA 3. Mangangahulu- 
gan ito ng bagong pakikipagkasun- 
do at pakikipaghatian sa iba na na- 
mang pangkat ng mga mamumuhu- 
nan. 

Tiba-tiba na naman ang mga 
magkakutsabang magnanakaw. ŒW 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


na obispo 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO sisng 


PKP, nagpugay sa pinaslang 


obispo ng Iglesia Filipina Independiente (IFI) na si Bishop Alberto 


INE ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa pinaslang na 


Ramento, na anito'y isang “tunay at malapit na kaibigan ng pamban- 
sa-demokratikong rebolusyonaryong kilusan.” Anang PKP sa isang paha- 


yag, napakataas ng pagturing ng Partido, NDFP at bu- 
ong rebolusyonaryong kilusan kay Bishop Ramen- 
to at kinikilala siyang martir ng sambayanang 
Pilipino para sa pambansang kalayaan, demo- 


krasya at katarungang panlipunan. 
Natagpuang patay si Bishop Ra- 
mento sa loob ng kanyang kumben- 
to sa Tarlac City noong madaling 
araw ng Oktubre 3 na maraming sak- 
sak sa kanyang katawan. Anang 
PKP, pananagutan ng rehimeng Ar- 
royo ang “brutal at karumal-dumal” 
na pagkakapaslang sa obispo. 
Taliwas sa sinasabi ng pulisya na 
hindi sangkot sa pulitika si Bishop 
Ramento, tagapangulo siya ng Ecu- 
menical Bishops Forum: tserman ng 
Promotion of Church People's Res- 
ponse-Central Luzon: tagapangulo 
ng Karapatan-Tarlac at board mem- 
ber ng Philippine Peace Center, ta- 
gapangulo ng Ecumenical Bishops 
Forum hinggil sa pagpaslang kay 
Rev. Edison Lapuz: convenor ng mga 
multisektoral na grupong Pilgrims 
for Peace, Movement of Citizens for 
Civil Liberties-Central Luzon, Peace 
Forum, Interfaith-Central Luzon at 
Church-Peasant Conference. Masu- 
gid rin siyang tagasuporta ng mga 
welgista ng Hacienda Luisita (HLI) 
at mahigpit na tumututol sa paka- 
nang Cha-cha ng Malakanyang. 
Ayon sa PKP, malaon nang ma- 
higpit na minamanmanan ng militar 
si Bishop Ramento at katunaya'y ka- 
bilang siya sa listahan ng mga pari 
ng IFI na tinatarget patayin o nyu- 
tralisahin. Batid na ng IFI at ni 
Bishop Ramento mismo mula pa no- 
ong kalagitnaan ng 2005 ang pag- 
iral ng listahang ito, na ipinaabot 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


LU? 
t7 
un 


jag boa "ea 
Ea : 


pa D 


sa kanila at 


isang kontak sa loob mismo ng mi- 
litar. Maliban sa pinaslang na obis- 
po, ang mga nasa listahan ay sina 
Fr. Mario Quince, kura paroko ng Pa- 
niqui, Tarlac; Fr. Gregorio Lacanaria, 
kura paroko ng Victoria, Tarlac; Fr. 
Marshal Bautista, kura paroko ng 
Pura, Tarlac; at Fr. William Tadena, 
kura paroko ng La Paz, Tarlac—lahat 
masusugid na tagasuporta ng mga 
welgista sa HLI. Si Reverend Tadena 
ay pinaslang ng isang death squad 
ng militar noong Marso 13, 2005. 
Nauna nang inambus noong taon 
ding iyon sina Fr. Allan Caparro at 
kanyang asawang si Ailyn Cana-Ca- 
parro ng IFI sa Biliran, Leyte at ng 
Diocese of Samar. 

Binatikos ng PKP ang basta-bas- 
ta na lamang pagturing ng PNP sa 
pagpaslang kay Bishop Ramento bi- 
lang “simpleng kaso ng pagnanakaw 


" 


at pagpatay.” Anang PKP, puspu- 


sang nalalantad sa pagkakapaslang 
kay Bishop Ramento ang pagiging 
doble-kara ng rehimeng Arroyo sa 
pag-iimbestiga umano nito sa mga 
pampulitikang pamamaslang. “Pina- 
tutunayan ng pagkakapatay kay Bi- 
shop Ramento na hindi totoong may 
intensyon ang rehimeng Arroyo na 
pigilan ang mga pampulitikang pa- 
mamaslang at bagkus ay determina- 
do pa itong itulak ang kampanya ng 
pagpatay sa mga aktibista, ma- 
mamahayag, taong-simbahan at 
mga kritiko nito at pananakot sa 
mamamayan.” 

Bumuhos din mula sa iba pang 
personahe at organisasyon ang pag- 
puri sa pinaslang na obispo at kun- 
denasyon sa kanyang karumal- 


“Zj dumal na pagkamatay. Ani Ka 


4 Luis Jalandoni, punong 

negosyador ng National Democ- 
ratic Front, “malinaw na gumagamit 
na ngayon ang rehimeng Arroyo ng 
duwaging taktika ng pagpaslang sa 
matatatag na kritiko at pagpapala- 
bas na pagnanakaw lamang ang 
motibo.” Pakay, aniya, ng taktika na 
alisan ng kabuluhan ang buhay ng 
isang katangi-tangi at progresibong 
lider-simbahan. 

Bago ito, sinabi rin ni Bayan 
Muna Cong. Satur Ocampo na ang 
pagkamatay ni Bishop Ramento ay 
isa pang patunay na kalokohan 
lamang ang pagkakatatag ng Melo 
Commission. Ang pagpaslang sa 
obispo ay ginawa, aniya, “upang 
wakasan ang kanyang mapagkali- 
ngang suporta sa maraming ad- 
hikain, kabilang ang karapatang- 
tao, kalayaang sibil at mahusay na 
paggugubyerno. 

Naglabas din ng mga pahayag 
ng kundenasyon ang Ecumenical 
Bishops Forum at mga lider ng sim- 
bahang Katoliko tulad ni Archbish- 
op Angel Lagdameo, presidente ng 
Catholic Bishops Conference of the 
Philippines. ABI 


7 


Internasyunal na Araw ng PIGLESIA 


pang-aabuso sa karapatang-tao ng rehimeng Arroyo. No- 

ong Setyembre 21, target ng iba't ibang kilos protesta 
ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa North Ame- 
rica, Europe at Asia-Pacific nang gunitain ng mamamayang // 
Pilipino ang ika-34 anibersaryo ng pagpataw ni Ferdinand ` 
Marcos ng batas militar. Naging okasyon din ang Interna- 
tional Day of Protest against Repression in the aR 


N renee ang internasyunal na kundenasyon sa lansakang 


indibidwal na tutol sa mapaniil na pamamalakad sa ban- 1 
sa. Inorganisa ng International League for People’s 
Struggle (ILPS) ang naturang pagkilos. 


Sa North America. Naglunsad 
ng mga kilos-protesta sa walong 
syudad sa US: 

Sa Los Angeles, California, ini- 
larawan ang kalagayan ng karapa- 
tang-tao sa Pilipinas sa itinanghal 
na aksyong teatro sa kalsada. Pag- 
katapos nito, sumama sa rali ang 
iba pang alyadong organisasyon at 
naghanay sila sa Wilshire Bou- 
levard patungong Philippine Con- 
sulate ng mga kabaong na simbulo 
ng mga biktima ng rehimeng Arro- 
yo. Sama-samang nagmartsa sa San 
Francisco, California ang mga nag- 
poprotesta at binigkas ang mga pa- 
ngalan ng mga pinaslang mula 
2001. Itinatag sa Seattle, Washing- 
ton ang Northwest Alliance for Hu- 
man Rights at ang Filipino Commu- 
nity Center of Seattle. Suportado 
sila ng mga lider obrero, taong- 
simbahan at iba pang lider ng ko- 
munidad. 

Nagdaos ng candlelight proces- 
sion mula St. Patrick's Cathedral 
patungong Philippine Consulate sa 
Manhattan, New York. Inorganisa 


sa Washington, DC 
ang isang de- ẹ 
monstrasyon sa 
harapan ng em- 
bahada ng Pilipinas. May kapare- 
hong pagkilos sa Chelsea, Mas- 
sachussets at North Carolina. Sa 
Honolulu, Hawaii, nagdaos ng po- 
rum at nagpalabas ng pelikula 
tungkol sa malubhang kalagayan 
ng karapatang-tao sa Pilipinas. 
Nagtapos ito sa candlelight vigil sa 
University of Hawaii. 

Sa Canada, nag-organisa ang 
mga Filipino-Canadian ng mga rali- 
protesta sa mga konsulada ng Pili- 
pinas sa mga lunsod ng Vancouver, 
Montreal at Toronto. 

Sa Europe. Sa The Netherlands, 
sama-samang nagpiket ang mga 
aktibistang Dutch, Turkish at Pili- 
pino sa Philippine Embassy sa The 
Hague at nagrali sa Dam Square, 
Amsterdam. Sa Geneva, Switzer- 
land, pinuntahan ng mga Pilipino 
at Swiso ang Philippine Mission na 
dumadalo sa ikalawang sesyon ng 
United Nations Human Rights Co- 


PARSYAL NA LISTAHAN NG MGA LUMAHOK NA ORGANISASYON: Sa US: 


e Habi Arts e 
Seattle @ 


pines e Katarungan e 


Pinay è Philippine-US Solidarity e 
Philippine Forum Committee Action è 


National Alliance for Filipino Concerns e POWER e League of Filipino Students e 
Anakbayan NJ/NYe New York Committee for Human Rights in the Philip- 
Movement for a Free Philippines e 


| uncil. Nagsindi ng mga kandila 
ang mga Pilipino at Nor- 
y- wegian sa Oslo para 

Bo sa mga biktima ng 
bay AJ) pang-aabuso sa kara- 


nas. Sa United King- 
. dom, nagpiket ang 
mga kasapi ng ILPS 
sa harapan ng Philip- 
pine Embassy sa Pa- 
lace Green Road sa 
London. Samantala, 
| sa Rome, Italy, duma- 
lo ang mga Pilipino sa 
isang misa sa Chiesa Di 
Sant Alfonso para sa mga biktima 
ng batas militar at mga pamamas- 
lang sa ilalim ng rehimeng Arroyo. 
Sa Asia-Pacific. Nagpiket ang 
mga migranteng Pilipino sa Philip- 
pine Consulate sa Sydney, Australia 
at nagsindi ng mga kandila sa Town 
Hall. May kilos protesta rin sa Mel- 
bourne. Sa Jakarta, Indonesia, nag- 
lunsad ng protesta sa harapan ng 
Philippine Embassy ang tatlong or- 
ganisasyong Indones habang nag- 
rali sa Seoul, South Korea ang mga 
migranteng Pilipino. Sinamahan si- 
la ng mga Korean, Bangladeshi at 
Nepali at grupo ng mga abugado na 
nakabase sa naturang lunsod. Nag- 
demonstrasyon sa harapan ng Ma- 
nila Economic and Cultural Office 
sa Taiwan ang mga manggagawang 
Tsino, estudyante at iba pang sek- 
tor. May pagkilos din sa Lahore City 
sa Pakistan, sa Hongkong at sa 
Tokyo at Nagasaki sa Japan. [AB] 


Bayan-USA e Anakbayan-Los Angeles 
Babae e Anakbayan- 


International Action 


Center e CAAAV: Organizing Asian Committees e Nodutdol e Committee Organizing Coalition of Philadelphia e Anak- 


bayan-Honolulu. Sa Europe: Filipino Resource Center e Changemaker e 


(Norwegian Left Party). Sa Asia-Pacific: Front Mahasiswa Nasional e 
Papua (Indonesia) e KASAMMA (South Korea) e 
Mga estudyante ng Soochow University sa Taiwan. 


e Human Rights Program e 


MINBYUN e 


Kalayaan e Amnesty Internationale AKP 
Gerakan Rakyat Indonesia e 
All Pakistan Trade Union e 


Aliansi Mahasiswa 
Labor Rights Association 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


MGA ULAT KORESPONSAL p a] 


Sa Far South Quezon 


Panlarangang kumperensya sa rebolusyong 


agraryo, matagumpay na naidaos 


atagumpay na naidaos ang Unang Panlarangang Kumperensya 
M: Rebolusyong Agraryo sa Far South Quezon 


noong Agosto 16-22. Dinaluhan ito ng 
109 delegadong kinabibilangan ng 
mga tagapangulo ng mga balangay 
ng Pambansang Katipunan ng mga 


Magbubukid at mga organisasyon 
ng masa at mga kasapi ng mga 
sangay ng Partido sa lokalidad 
mula sa mga bayan sa Far 
South Quezon. Dumalo rin ang 
mga tagamasid mula sa iba 
pang mga larangang gerilya 
sa Quezon at iba pang pru- 
binsya ng Southern Taga- 
log. Sa gayong komposi- 


syon, natiyak ang isang antas ng lalim, la- 
wak at yaman ng mga talakayan sa kumpe- 
rensya. Mapayapa at matagumpay na nai- 
sagawa ang nasabing kumperensya sa gitna 
ng malakihang operasyong militar ng AFP 


sa larangan. 

Tema ng kumperensya ang pag- 
laban upang maipagtanggol ang 
buhay at kabuhayan ng masang 
magsasaka, pagsusulong ng rebolu- 
syong agraryo sa mas mataas na 
antas at pagbigo sa todo-largang 
digma ng rehimeng Arroyo. 

Naging mayamang demokrati- 
kong paaralan ang kumperensya 
hinggil sa pagsusulong ng rebolu- 
syong agraryo mula pa noong deka- 
da 1970 hanggang sa kasalukuyan. 
Tinukoy ang mga tagumpay na na- 
ani ng rebolusyonaryong organisa- 
syon ng magsasaka sa pagbabago 
ng partihan sa mga niyugan mula sa 
tersyo tungong tersyong baligtad 
(6790-33? pabor sa magsasaka); 
ang mga paglaban sa mga kumpa- 
nya ng pagtotroso tulad ng Sta. 
Cecilia Sawmill na pag-aari ng mga 
Morato; ang paglaban sa malalawak 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


ý na pastuhan at asyenda 
at mga panginoong 
maylupa sa larangan, ang unti-un- 
ting pagpawi ng usura at ang pag- 
tataas ng sahod ng mga manggaga- 
wang bukid. Hinanguan din ng aral 
ang mga positibo at negatibong ka- 
ranasan sa pagtatayo at pagpapaga- 
na ng suyuan at mga kooperatiba, 
hanggang sa pagtatanggol sa mga 
tagumpay laban sa pandarahas at 
pananakot ng kaaway. 

Isang malaking tagumpay ng 
kumperensya ang pag-iisa sa inter- 
pretasyon sa pangunahing sulira- 
nin, pangunahing kaaway, mga par- 
tikular na praktika at nararapat na 
paninindigang dalhin at ipaglaban 
ng rebolusyonaryong kilusang mag- 
sasaka sa larangan. Pinagkaisahan 
din ang magiging taktika ng pagla- 
ban sa pagsusulong ng iba't ibang 


f 
/ anyo ng kam- 
f panya. Sa ga- 
yon, ang kumpe- 
/ rensya ay nagsil- 
bing pang-ideolohi- 
yang paghahanda 
/ para sa pagdadala ng 
J kilusang antipyudal at 
“rebolusyonaryong kilu- 
sang magsasaka sa lara- 


as na antas. Ito ang naging 
matibay na pundasyon sa 
pagbubuo ng makinarya mula sa 
/ antas ng larangan hanggang sa 
mga seksyon at sa partikular na 


i mga baryo o asyendang paglulunsa- 


ran ng rebolusyong agraryo hang- 
gang sa pagtatagumpay ng mga ito. 

Kabilang sa mga mayor na isu- 
sulong na laban ang pagbabago ng 
partihan sa asyenda at mga nyugan 
at mga kampanya laban sa pagsa- 
samantala ng mga panginoong 
maylupa-komersyante ng kopra; la- 
ban sa sanglaan at usura; laban sa 
CARP-CLOA; para sa pagtataas ng 
presyo ng kopra at iba pang pro- 
duktong bukid; pagpapaunlad ng 
mga kooperatiba at mga abandona- 
do, donado at inembargong lupain; 
at laban sa RSOT at paglabag sa 
mga karapatang-tao. 

Pinagtibay din sa nasabing 
kumperensya ang dalawang resolu- 
syon hinggil sa pagtataas ng antas 
ng organisasyong masa at pagpa- 
pasigla ng rekrutment ng pinaka- 
mahuhusay na anak ng mga magsa- 
saka sa Bagong Hukbong Bayan. Sa 
pagtatapos ng kumperensya ay bi- 
nuo na ang Komite sa Paghahanda 
para sa pagbubuo ng PKM-Far 
South Quezon. [AB] 


KP SA IBAYONG DAGAT 
Kudeta sa Thailand 


Thailand noong Setyembre 19. Si Thaksin ay isang bilyunaryong ne- 


pree sa isang kudeta si Prime Minister Thaksin Shinawatra ng 


gosyanteng naging pulitiko at nang-abuso sa kapangyarihan para 
mangurakot at lalong makapagkamal ng yaman. Ang kudetang pinamunu- 
an ng hepe ng Thai Army na si Gen. Sonthi Boonyarataglin ay inilunsad 
umano para matigil na ang talamak na korapsyon ng rehimeng Thaksin, 
ang pandaraya sa eleksyon at ang pang-aabuso nito sa kapangyarihan. 


Idinahilan din sa paglulunsad 
ng kudeta ang pasistang panunupil 
ng rehimeng Thaksin sa pag-aalsa 
ng mga Muslim sa Thailand na nag- 
resulta sa maraming paglabag sa 
karapatang-tao, kabilang ang ma- 
higit 1,700 kaso ng ekstrahudisyal 
na pagpatay sa mga oposisyunista 
at mga rebelde. 

Dalawang araw bago ang kude- 
ta, lumipad si Thaksin patungong 
New York para umano daluhan ang 
pulong ng United Nations General 
Assemby. Subalit may iba na rin si- 
yang plano. May pangamba na siya 
noong mapatatalsik na siya ng ga- 
higanteng raling nakatakdang ilun- 
sad kinabukasan ng pagbyahe niya. 
Kaya kasabay ng pag-alis niya'y iti- 
nakas na rin niya ang bilyun-bi- 
lyong dolyar na halaga ng kaya- 
manan lulan ng dala- , 


wang eroplano. Naga 
N 


Nauna rito, ibinen- 
ro ang k hh 
g kanyang E 


ta niya noon pang Ene- 


kumpanya © 
CO ZTE 
komn WAN) DUON. 
komuni- N bla Jak 
kasyon sa kak 


halagang 51.9 bilyon nang walang 


anumang ibinayad na buwis sa gu- , j 
byerno. Inilantad ng mga ito ang Ca 

lubha at lawak ng korapsyon ng X7 a: 
rehimeng Thaksin na nagbunsod Na 


ng daluyong ng kilusang masa 


ne 
3 
para patalsikin ang bulok niyang 


paghahari. Sa ngayon ay may ma- 
higit 10,000 iba't ibang kaso ng 
korapsyong nakasampa laban kay 
Thaksin at mga kasapakat niya. 


10 


Th 


Panunupil ng militar. Naresol- 
ba ng pinakahuling kudeta sa Thai- 
land ang korapsyon at panunupil ng 
naghaharing pangkating Thaksin. 
Ngunit katulad, kundiman mas 
masahol pa, ang pumalit na nagha- 
haring pangkatin dito. Hindi nag- 
aksaya ng panahon ang pangkating 
Sonthi upang ipwesto ang batas 
militar at ipatupad ang mga pasis- 
stang patakaran nito. 

Ang marahas na pag-agaw ng 
kapangyarihan ng pangkating Son- 
thi mula sa pangkating Thaksin ay 
resulta ng pagtanggi ni Thaksin at 
kanyang mga alipures na mahina- 
hong makipaghatian sa limitadong 
rekursong maaaring dambungin ng 
buong reaksyunaryo uri. Sa ka- 
saysayan ng Thailand, ang militar 

ang kadalasang ginagamit na 

"instrumento ng mga 


Gi 
IS 


nag-aalsang reaksyunaryong pang- 
katin para patalsikin ang naghaha- 
ring rehimen at agawin ang ka- 
pangyarihan. Mula 1932 ay may 18 
nang kudetang nailulunsad sa Thai- 
land. 

Sa kabila ng anti-korapsyon at 
repormistang mga salitang bini- 
bitiwan nina General Sonthi, ma- 
tingkad ang anti-mamamayang la- 
yunin ng kudeta---agawan ng bwelo 
ang nabuong makapangyarihang ki- 
lusang masang napipinto na sanang 
magtagumpay sa pagpapatalsik kay 
Thaksin at lubhang pinangambahan 
na nga niya sa pag-alis niya. Tulad 
ng iba pang reaksyunaryo, hinding- 
hindi mapapayagan nina General 
Sonthi na mapasakamay ng mama- 
mayan ang kapangyarihang magpa- 
talsik sa naghaharing rehimen at 
magpairal ng mga demokratikong 
pagbabago sa lipunan. 

Nang maagaw na nila ang ka- 
pangyarihan, agad itinayo nina Ge- 
neral Sonthi ang isang ” Council for 
Democratic Reform under Constitu- 
tional Monarchy” na nagdeklara ng 
kontrol at nagpataw ng batas mili- 
tar sa buong bansa. Pinamumunuan 
nila ito sa ngalan ng hari ng Thai- 
land para madisimula ang pagiging 
hunta-militar nito. Binubuo ito ng 


` mga lider ng sandatahang lakas at 


hepe ng Royal Thai Police Office, na 
namuno sa kudeta. Pinawalambisa 
nito ang konstitusyon at nilusaw 


I ang dalawang kapulungan ng parla- 


mento, ang buong gubyerno 
at ang Constitution Court 
(korteng naghuhusga kung 
naaayon sa 
konstitusyon 
ang mga kinu- 
kwestyong ba- 
RJ tas, patakaran 
at proseso). 
Dahil sa tindi ng 
mula sa inter- 
komunidad, 


7 batikos 
nasyunal na 


r agad nangako ang konseho na 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


maglulunsad ng eleksyon sa Thai- 
land para pumili ng bagong sibil- 
yang gubyerno, pero Oktubre 2007 
pa ang itinakdang dedlayn. Iti- 
nalaga nitong pansamantalang 
prime minister si Surayudh Chula- 
nont, isang retiradong heneral. 

Sa ilalim ng bagong rehimeng 
militar, bawal ang pagtitipon ng 
mahigit limang tao. Pinatitigil ang 
mga pulong at iba pang aktibidad 
ng lahat ng mga pampulitikang par- 
tido at ipinagbabawal ang pagtata- 
yo ng mga bagong partido pulitikal. 
Bawal ang anumang pagpapahayag 
ng pagtutol sa hunta-militar. 

Ilang oras matapos ang kudeta, 
ipinataw ng hunta-militar ang news 
blackout sa lokal at internasyunal 
na mga ahensya sa pamamahayag. 
Ipinagbawal ang pag-eere ng mga 
brodkas mula sa labas ng bansa ng 
mga pahayag ni Thaksin. Mahigit 
350 lokal na istasyon ng radyo na 
ang naisara sa buong bansa. Ang 
pinapayagan lamang manatiling 
bukas ay yaong mga kontrolado ng 
konseho. Inutusan ng konseho ang 
Ministry of Communications and 
Information Technology na “kon- 
trolin, harangin at pawiin” ang la- 
hat ng pahayag at pamamalita sa 
pahayagan, radyo at telebisyon na 
makasisira sa kanila umanong mga 
"demokratikong reporma” at maka- 
gugulo sa “kapayapaan.” 

Sinikil maging ang mga pa- 
hayag sa internet at sinarhan ang 
mga sites ng mga gustong magpa- 
hayag ng pagtutol. Pinagbabawa- 
lan din ang mga istasyon ng tele- 
bisyon na magpalabas ng cellphone 
text messages at mga programa sa 
radyo na nagpapahayag ng pampu- 
litikang mga opinyon. 

Mariing kinundena ng mga gru- 
pong nagtatanggol sa masmidya 
ang kudeta at ang mga lider nito. 
Nananawagan silang pawalambisa 
ang batas militar at muling pairalin 
ang konstitusyon at sibilyang gu- 
byerno. 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


N BALITA | 


Mga opensiba sa ComVal, Cagayan at Rizal, 
inilunsad ng BHB 


APAT na sundalo ang napatay at 
ilang malalakas na armas ang na- 
samsam sa hiwa-hiwalay na takti- 
kal na opensiba ng Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB) sa Compostela 
Valley, Cagayan at Rizal nitong Se- 
tyembre at Oktubre. 

Sa Rizal, dalawang sundalo ang 
napatay at isa ang nasugatan nang 
salakayin ng mga Pulang mandirig- 
ma ng BHB ang detatsment ng 
16th IB sa Barangay Puray, Rodri- 
guez noong umaga ng Oktubre 5. 

Sa Compostela Valley, sinala- 
kay ng Pulang Bagani Command 3 


ng BHB noong gabi ng Setyembre 
26 ang Tortuga Ventures Planta- 
tion, Inc. (TVPI) Packing Plant No. 
7 sa Barangay Tagnanan, Mabini. 
Mabilis na sumuko ang mga naso- 
presang elemento ng ACD Security 
Agency na nagbabantay sa nasa- 
bing plantasyon ng saging. Ki- 
numpiska ang kanilang mga armas 
at iba pang kagamitang militar. 
Sa Cagayan, dalawa pang sun- 
dalo mula sa 18th IB ang napatay 
sa ambus na inilunsad ng mga ge- 
rilya ng BHB sa Barangay Bunugan, 
Baggao noong Setyembre 18. 


Tutulan ang muling pagbubukas 
ng San Jose Timber!--NDF-EV 


MARIING tinututulan ng mamamayan at rebolusyonaryong kilusan sa 
Eastern Visayas ang muling pagpayag ng gubyernong Arroyo na mag- 
opereyt ang San Jose Timber Corporation (SJTC) sa kagubatan ng Sa- 
mar nitong mga nakaraang buwan. Sa isang pahayag, sinabi ng Na- 
tional Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) na walang pangi- 
ngiming binuksang muli ng rehimeng Arroyo ang kagubatang ito sa 
SITC kahit naideklara na itong isang protektadong erya na tinatawag 
na Samar Island Natural Park (SINP). Ito'y upang makuha ni Arroyo 
ang suporta ni Sen. Juan Ponce Enrile, may-ari ng SJTC, lalupa't ma- 
raming senador ang kumakalaban sa naghaharing rehimen. 

Saklaw ng konsesyon ng SJTC ang 95,000 ektarya sa isla ng Sa- 
mar. 

Mariing nagpahayag ang NDF-EV na hindi hahayaan ng rebolusyo- 
naryong kilusan na makapagtrosong muli ang SJTC at maging ang iba 
pang logging company sa Samar. Anang NDF-EV, gagawin ng BHB ang 
lahat ng kaya nito upang pigilan ang kanilang mga operasyon alinsu- 
nod sa paninindigan ng rebolusyonaryong kilusan na pangalagaan 
ang kapakanan ng mamamayan at kalikasan. Idiniin ng NDF-EV ang 
patakaran ng rebolusyonaryong kilusan na ang papayagan lamang ni- 
tong pagputol ng kahoy ay yaong para sa lokal na konsumo ng mama- 
mayan. 

Nanawagan din ang NDF-EV na magkaisa ang mga Samarnon laban 
sa komersyal na pagtotroso para hindi mangyari sa isla ang trahedya 
sa Ormoc City at Ginsaugon, Leyte kung saan libu-libong buhay ang 
nawala dahil sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa na ibinunga ng 
pagkakalbo sa kagubatan. 


11 


N BALITA | 


Itim na propaganda ng militar, binatikos ng BHB-Negros 


MARIING binatikos ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) sa Negros 
ang militar sa ipinagkakalat ni- 
tong itim na propaganda na ang 
BHB umano ang pumatay sa tat- 
long dating Pulang mandirigma. 
Hindi ang BHB kundi ang AFP ang 
nasa likod ng sunud-sunod na 
pagpaslang kina Bonifacio Gala- 
gate, Emilio Opinio at Jaroy Mar- 
tinez, ayon kay Ka Bayani Obrero, 


tagapagsalita ng Boy Gatmaitan 
Command ng BHB sa Negros. 
Sinalakay si Galagate ng 12 
armadong lalaki sa kanyang ba- 
hay sa Sityo Gusnit, Barangay 
Pinggot, Ilog, Negros Occidental 
noong Setyembre 25. Pinalabas 
muna siya bago pinagbabaril. Na- 
sugatan din sa pamamaril ang ka- 
nyang anak na si Benjie, 17. Ang 
bahay ni Galagate ay malapit sa 


hedkwarters ng 303rd Brigade. 
Ayon sa pahayag ni Benjie, mga 
militar ang pumatay sa kanyang 
ama. 

Bago ito, mahigit 12 aktibista 
na ang pinapaslang sa Negros 
mula nang maluklok si Arroyo sa 
Malakanyang. Bukod pa ito sa bi- 
lang ng mga dinukot at hindi pa 
rin natatagpuan hanggang nga- 
yon. 


Korapsyon sa Philcomsat at PCGG 


NABUNYAG nitong Setyembre ang 
laganap na korapsyon sa Philip- 
pine Communications Satellite 
(Philcomsat) nang paimbestigahan 
ng Senado ang limang kumisyoner 
ng Philippine Commission on Good 
Government (PCGG) at ilang upi- 
syal ng Philcomsat na itinalaga 
roon ng PCGG. Ang PCGG ang 
ahensya ng gubyernong inatasang 
hanapin ang mga nakatagong na- 
kaw na yaman ng mga Marcos, 
imbestigahan ang mga ito, 
magsampa ng mga kaso at gu- 
mawa ng mga hakbang para 
mabawi ang mga ito. 

Napag-alaman na malaon 
nang ginagawang palabiga- 
san ng mga upisyal ng PCGG 
ang Philcomsat at kapatid ni- 
tong mga kumpanya. 
Nakaupo pa sa Philcomsat 
ang maraming mga kroni 
ni Marcos. Tuluy-tuloy na 
nakikipag--areglo at nakiki- 
pagkutsaba ang mga ito sa mga 
upisyal ng PCGG. 

Tampok sa pinakahuling ano- 
malya ang pagbili ni PCGG Com- 
missioner Ricardo Abcede ng ma- 
mahaling sasakyan gamit ang pon- 
do ng Phicomsat, ang maraming 
pribilehiyo at gastos na ikinarga 


12 


ng mga upisyal nito sa kumpanya 
at iba pang mga personal na luho 
na inilusot bilang upisyal na gas- 
tos ng kumpanya. Gayundin, mala- 
king bahagi ng mga sapi ng kum- 
panya ay inaako na ni Abcede. 
Tumangging humarap sa im- 
bestigasyon ng Senado ang mga 
upisyal ng PCGG na nakaupo sa 
Philcomsat. Ginamit nilang sang- 
kalan ang Executive Order #1 (EO 
#1)na inilabas ng gubyernong 


KA A 
AG 


So 


LE) 


Aquino noon pang 1986 na nagsa- 
saad na hindi raw obligado ang 
mga upisyal ng PCGG na humarap 
sa mga imbestigasyon ng Kongreso 
at Senado. Ngunit sinalungat sila 
ni dating Pres. Corazon Aquino 
mismo. Aniya, binabaluktot la- 
mang ng mga taga-PCGG ang E0#1 
at obligado pa rin silang humarap 
sa imbestigasyon. Katunayan, 
nawalan na ng bisa ang E0#1 mat- 
apos maipwesto ang konstitusyong 
1987. 

Iniutos ng Senado na arestu- 
hin ang mga sangkot na upisyal ng 
PCGG kung kaya nagsitago na ang 

limang salarin. Ang naabutan ng 
Senado ay si PCGG chairman Ca- 
milo Sabio ngunit tumanggi siyang 
sumagot sa mga tanong nito. 

Ang Philcomsat ay isang kum- 
panyang pangtelekomunikasyon na 
sinekwester noong 1986 ng gu- 
byernong Aquino matapos ma- 
patalsik ang diktadurang Marcos 
dahil pinaniniwalaang may sapi ri- 
to ang mga Marcos na hawak ng 
mga dummy nila tulad ni Sen. Ju- 
an Ponce Enrile, kalihim ng depen- 
sa sa panahon ng diktadura. Pina- 
tatakbo ito ngayon ng PCGG sa pa- 
mumuno ni Commissioner Abcede 
at apat pang upisyal ng komisyon. 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


Subic rape case, niluto na ng DOJ 


LALONG tumingkad ang pagluluto ng De- 
partment of Justice (DOJ) sa kaso ng apat na 
sundalong Amerikanong akusado sa panggaga- 
hasa ng isang 22-taong-gulang na Pilipina sa 
Subic, Zambales noong Nobyembre 2005 nang 
tumanggi ang lupon ng mga tagausig ng gu- 
byerno na magpresenta ng ebidensyang kokon- 
tra sa mga pahayag ng depensa. Sa halip ay 
isinara na nila ang kanilang mga argumento at 
hihintayin na lamang daw ang hatol ng husga- 
do sa Nobyembre 27. Bago ito ay nagreklamo 
na ang biktimang si “Nicole” at ang kanyang 
ina na “pinaglalaruan” na lamang ng mga ta- 
gausig ang kaso. 

Hindi lamang ang biktima ang tinraydor ng 
DOJ. Mismong ang isang myembro ng panel ng 
mga tagausig, si Atty. Hazel Valdez, ang nag- 
bunyag na ginawa ang gayong desisyon nang 
hindi man lamang siya kinokonsulta. Aniya, 
pinapunta pa siya sa pribadong abugado ni 
Nicole na si Atty. Evalyn Ursua para ikoordina 
umano ang paghahanda ng kontra-ebidensya, 
subalit lingid sa kaalaman ni Valdez ay isasara 
na pala ni Senior State Prosecutor Emily Fe de 
los Santos ang presentasyon ng ebidensya. 

Niluluto ng DOJ ang kaso kapalit ng pabo- 
rableng desisyon ng US hinggil sa petisyon ni 
dating Agriculture Undersecretary Jocelyn “Joc- 
joc” Bolante na magawaran ng political asylum 
(o pagpapakanlong) doon. Nagkukumahog ang 
Malakanyang na makapanatili si Bolante sa US 
para maiwasan ang posibleng pagbubunyag ni- 
ya ng kanyang nalalaman hinggil sa pagkurakot 
ni Gloria Arroyo sa bilyun-bilyon pisong pon- 
dong pang-abono at paggamit nito sa kampa- 
nya niya noong Mayo 2004. 

May malaking implikasyon din ang Subic 
rape case sa Visiting Forces Agreement (VFA) 
na nagpapahintulot sa presensya ng mga tro- 
pa ng US sa Pilipinas at nagsasaad kung papa- 
ano haharapin ang mga insidente ng paglabag 
ng mga tropang ito sa mga lokal na batas. Da- 
ti nang nagsampa ng petisyon si Attorney Ur- 
sua hinggil sa pagrepaso at pagpapawalambi- 
sa sa mga probisyon ng VFA na aniya'y labis na 
pumapabor sa mga akusadong sundalong Ame- 
rikano at lumalapastangan sa interes ng mga 
Pilipinong biktima. 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


N BALITA | 


Pagbuwag sa RSBS, patunay ng talamak 
na korapsyon sa AFP 


ISA na namang di maitatatwang patunay ng talamak na 
korapsyon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang 
napipintong pagbuwag sa Retirement and Separation Be- 
nefits System (RSBS) sa katapusan ng taon. 

Ang RSBS, na itinatag noong 1973 para siyang pagmu- 
lan ng mga pensyon at benepisyo ng mga sundalo sa ka- 
nilang pagreretiro ay hindi man lamang napakinabangan 
kahit minsan ng kasundaluhan dahil sa grabeng pangu- 
ngurakot dito ng mga retiradong upisyal militar na nanga- 
ngasiwa rito. Umaabot sa P764 milyon taun-taon ang sa- 
pilitang kinakaltas mula sa sweldo ng mga sundalo para sa 
RSBS subalit ngayon ay may P16 bilyon halaga ng mga 
pensyon ang hindi pa nababayaran ng gubyerno. 

Isa sa pinakamatingkad na anomalya kaugnay ng pon- 
do ng RSBS ang paggamit di dating AFP Chief of Staff Li- 
sandro Abadia ng P2 bilyon rito para ipuhunan sa pag-aa- 
ri niyang Antipolo Properties Inc. at Marilaque Land Inc. 
at paghingi pa umano ni Abadia ng pondo sa RSBS para 
ipanggastos sa kanyang kandidatura sa pagka-senador no- 
ong 1998 kung saan natalo si Abadia. Nakasalang ngayon 
ang kaso sa Office of the Ombudsman. 


Kabagalan ng pagresponde 
sa bagyong “Milenyo,” binatikos 


KALIWA'T kanang batikos ang inabot ng gubyernong Arro- 
yo sa kabagalan ng pagresponde nito sa kalamidad at sa 
pagtingkad muli ng kawalang-kahandaan nitong harapin 
ang gayong mga sakuna. 

Mahigit 200 katao ang napatay at lagpas P2 bilyon 
ang pinsala sa mga ari-arian at imprastraktura na dulot ng 
bagyong “Milenyo” sa Pilipinas. Kabilang sa mga nanga- 
wasak ang ilampung libong ektarya ng mga sakahan. Ha- 
los 400 paaralan din ang nasira. Ang bagyo, na humagu- 
pit sa bansa noong huling linggo ng Setyembre ay naging 
sanhi ng malawakang pagkawala ng kuryente na umapek- 
to sa 43 milyon katao, mga biglaang pagbaha at pagguho 
ng lupa. Bukod sa napakabagal na pagbabalik sa serbisyo 
ng kuryente, ilampung libo rin ang hanggang ngayo'y wa- 
la pang tubig. Daan-daang libong tao ang napilitang lumi- 
kas sa kanilang mga tahanan sa kasagsagan ng bagyo pa- 
ra makaiwas sa dagdag na pinsala. 

Pinakamatinding tinamaan ang prubinsya ng Sorsogon 
na tinatayang aabutin pa ng dalawang buwan bago muling 
magkakuryente. 


13 


A YY 


Panibagong resesyon sa US, nagbabadya 


UPISYAL nang idedeklara ng mga 
ekonomista ng US na nasa resesyon 
ang kanilang ekonomya sa darating 
na 2007 dahil sa tuluy-tuloy na pag- 
sadsad ng pang-ekonomyang aktibi- 
dad roon. Ito ang pahayag ng mga 
ekonomista makaraang makitang 
mas mababa sa 2% ang tantos ng 
paglago ng ekonomya ngayong ta- 
on. Maging ang mga sektor ng ma- 
nupaktura at pabahay na siya na la- 
mang inaasahang mag-aahon sana 
sa ekonomya ng US ay hindi uma- 
senso. 

Noong simula pa lamang ng 
2006 ay nag-anunsyo na ang mala- 
laking kumpanya tulad ng Ford, 
DaimlerChrysler at General Motors 
na magsasara na sila ng mga planta 
at magtatanggal ng mga manggaga- 
wa. Pinakamalaking bilang ng mga 
manggagawa ang sisisantehin ng 
Ford (30,000 empleyado). Tinata- 
yang aabot sa 2.5 milyon ang ma- 
wawalan ng trabaho sa US ngayong 


2006. 


mababang pasahod at murang 


Kaakibat 


hilaw na materyales kapalit 


nito, bina- 


ng malaking ganansya. Bini- 


bayo ng ga- 


bigyan din ng rehimeng Bush 


higanteng 


ang mga imperyalistang kum- 


depisit sa: 


panya ng malalaking diskwen- 


kalakalan” 
ang US. Ti- 
natayang 
umaabot na ito sa 5820 bilyon 
(mula sa 5725 bilyon noong 
2005). Ito na ang ikalimang taong 
hindi maapula ng US ang disbalan- 
se sa kalakalan. 

Kinundena ng mga unyon ng 
manggagawa ang pagpapabaya ng 
rehimeng Bush sa kalagayan nila at 
ang patuloy na kawalan ng sapat na 
empleyo. Ayon sa mga unyon, mas 
ninanais pa ni Bush na patabain 
ang bulsa ng mga mayaman niyang 
kroni sa pamamagitan ng paglilipat 
nila ng mga kumpanya at trabaho sa 
labas ng bansa kung saan nasasa- 
mantala ng mga imperyalista ang 


to sa buwis (tax cuts) subalit 
hindi pinatataas ang sweldo 
=A\ O benepisyo ng mga mang- 
N gagawa. Bagkus ay bina- 
wasan pa sila ng bene- 
` pisyo sa kalusugan, 
pagreretiro at segu- 
ridad sa trabaho. Anila, 
nababaon na sa utang at pag- 
kalugi ang mga manggagawang 
Amerikano at napipilitang magtyaga 
sa mga trabaho sa sektor ng serbi- 
syo na mabababa ang pasahod. 
Dagdag pa sa problema ng US 
ang gahiganteng utang pampubli- 
ko ng rehimeng Bush dahil sa “ge- 
rang anti-terorismo” at depisit sa 
badyet. Anim na taon nang hindi 
balansyado ang badyet ng US. 


“Gera laban sa terorismo” ng US, nagpalaki sa banta ng terorismo 


INAMIN ng mga ahensya ng panik- 
tik ng US na ang “gera laban sa 
terorismo” ng rehimeng Bush ay 
lalo lamang nagdulot ng ligalig at 
nagpalaki sa banta ng terorismo. 
Binatikos din nila ang kawalan ng 
plano ng US para sa pag-aalis sa 
Iraq (exit strategy) at ang patuloy 
na pang-aabuso nito sa mga naka- 
kulong na suspetsadong terorista. 

Limang taon pagkaraan ng te- 
roristang atake sa US na tinaguri- 
ang “9-11,” hindi pa rin napapawi 
ang banta ng terorismo sa US o 
mga kaalyado nito. Bagkus ay nag- 
papatuloy ang ligalig dahil sa so- 
brang takot nila sa inaakalang su- 
sunod na atake. Noong nakaraang 
buwan, dumalang ang mga byahe 
ng eroplano, partikular ang mga 


14 


byahe tungong US at UK dahil sa 
banta umano ng panibagong atake 
ng al Qaeda. Sunud-sunod na pi- 
naghuhuli ang mga taong mukhang 
Arabo sa suspetsang myembro sila 
ng mga selyula ng mga terorista 
kahit mamamayan sila ng US o UK. 
Bukod rito, inembargo ng pulisya 
ang kanilang mga impok na pera sa 
bangko. 

Bukod sa pagsakop sa Afgha- 
nistan at Iraq, ginagatungan din 
ng rehimeng Bush ang pagsiklab 
ng anti-US na sentimyento sa mga 
teritoryo ng Hezbollah sa Lebanon 
at Hamas sa Palestine. Ayon sa 
mga eksperto ng US sa paniktik, 
patuloy sa panggegera ang rehi- 
men sa gitna ng nagdudumilat na 
katotohanang wala itong batayan 


para akusahan ang Lebanon at Pa- 
lestine sa pagkupkop sa mga ele- 
mento ng al Qaeda. Ngunit dahil 
sa panggigipit ng US, lumawak pa 
ang suportang tinatamasa ng al 
Qaeda, Hamas at Hezbollah. Sina- 
sabing nagbunga na ang supor- 
tang ito ng “isang henerasyon ng 
mga mujaheedin (o mandirigmang 
Muslim) na handang lumaban sa 
US.” 

Batay sa pagsusuri ng mga eks- 
perto hinggil sa terorismo, lalo la- 
mang nalulugmok sa mapangwasak 
na mga gera ang US at lalong luma- 
laki ang rekursong nawawaldas at 
dumarami ang bilang ng nanga- 
ngamatay na mga sundalong Ameri- 
kano at mamamayan sa mga 
sinasakop na bansa. 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2006 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


O / Taon XXXVIII Blg. 19 
|" Oktubre 7, 2006 
www. philippinerevolution.org 
Editoryal 


Kaliwa't kanang pagpapakana 
ng rehimeng Arroyo 


irera itinutulak ngayon ng Malakanyang ang Kahit pa tambak ang mga huwes na itinalaga ni Ar- 


"Plan A" at "Plan B" upang maisagawa ang "Cha- royo, mahihirapan ang Korte Suprema na tahasang 
cha" (charter change o pagbabago ng reaksyu- katigan ang petisyong ito na hindi nag-uudyok ng 
naryong konstitusyon) bago ang nakatakdang halalan matinding reaksyon ng mamamayan. 
ng 2007. Habang iginigiit ng mga alipures ni Arroyo Kaya naman pinapaspasan ng pangkating Arroyo 
sa Korte Suprema ang ligalidad ng “people's initiative” ang “Plan B” na muling itinutulak ng mga alipures ni- 
na paraan ng Cha-cha, todo larga naman ang mga to sa Kongreso ang Con-Ass. Determinado silang 
maniobra sa Kongreso na itransporma ang isalaksak ang Con-Ass kahit pa hindi nila 
sarili sa isang “Constitutional Assem- NAA, makuha ang pagsang-ayon at 
bly” (Con-Ass) o asembliyang may ka- gs “5 paglahok ng Senado, tulad ng iti- 
pangyarihang baguhin ang konstitu- natakda ng reaksyunaryong batas. 
syon. Subalit alinman sa dalawa ay ku- Nangunguna ito ngayon sa adyenda 
makaharap sa malalaking pampulitika at ng Kongreso at inaasahang tata- 
ligal na balakid at magtatagumpay pusin sa loob ng isa o dalawang 
lamang sa pamamagitan ng pagbuldoser buwan. Kung mga alipures ni Arroyo 
sa lahat ng humahadlang ang tatanungin, wala nang maga- 
sa mga ito. ganap na eleksyon para sa pam- 
Nitong bansa at mga lokal na pamahalaan 
tyembre 26, sa 2007 at maging sa 2010. Ang 
namilipit si So- mga myembro ng Kongreso, 
licitor General mga pinunong lokal, at 
Eduardo Nachu- syempre, si Arroyo, ay man- 
ra, ang ULAP anatili sa kanilang pwesto 
(Union of Local sa susunod na limang taon 
Authorities of the o mahigit pa. 
Philippines) at Sigaw ng Walang sinasayang na 
Bayan sa pagpapaliwanag sa panahon si Arroyo sa 
Korte Suprema ng mga batayan ng kani- kanyang mga maniobra 
lang petisyong baguhin ang konstitusyon upang pangunahan at 
(tingnan ang kaugnay na artikulo) sa pamam- sansalain ang kilusang 
agitan ng “people's initiative” o pangangalap protesta ng nagngan- 
ng pirma ng 3% ng mga botante sa bawat distrito. galit na sambayanan. 


Mga tampok Pagpupugay sa FSQ: Kumperensya sa Kudeta sa Thailand 
pinaslang na obispo rebolusyong agraryo 


sa isyung ito... PAHINA Å Pahina S PAHINA 10 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. [dinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


